Masiku yanayo haramishwa kufunga na yanayo chukiza 
Kwanza: Masiku yanayo haramishwa 

1. Ni haramu kufunga siku za idd Mbili Amepokeya Abuu Hurayra t Kwamba Mtume (saw) (Amekataza 
kufunga siku mbili: Siku ya Adh'ha na Siku ya Fitr) [Imepokewa na Muslim.] 


2. Ni haramu kufunga siku za Tashriiq, nazo nisiku tatu baada ya iddul'Adh'ha, Amesema Mtume (saw) 
(siku za tashriiq ni siku za kula na kunywa) [Imepokewa na Muslim.] 


Lakini inafaa kwa mahujaji kufunga ikiwa hija yake ilikuwa ni kwania ya Tamattu na Qiran na asipate 
mnyama wa kuchinja kwa neno lake Mwenyezi Mungu (Basi mwenye kujistarehesha kwa kufanya umra 
kisha ndio akahiji, basi achinje mnyama aliye mwepesi kumpata.na asiye pata afunge siku tatu katika hija 
na siku saba mtakapo rudi) [Al-baqara: 196] 

https://www.al-feqh.com/sw/saumu-funga-za-sunnah 


& 









